WicipediA 


Gwyddeleg 


Mae Gwyddeleg ( Gaeilge ) yn iaith Geltaidd. Mae tua 
1,800,000 o bobl yn Iwerddon yn siarad Gwyddeleg i 
raddau: 1,656,790 yng Ngweriniaeth Iwerddon (cyfrifiad 
2006) a 167,487 yng Ngogledd Iwerddon (cyfrifiad 
2001 ). 


Cynnwys 

Hanes 

Sefyllfa heddiw 

Rhai geiriau Gwyddeleg 

Rhai Ymadroddion 

Cymariaethau â Chymraeg 

Gweler hefyd 

Cyfeiriadau 

Dolenni allanol 


Hanes 


Datblygodd yr iaith Wyddeleg allan o iaith Geltaidd 
hynafol a elwir Goideleg (arferir yr enw 'Celteg Q' yn 
ogystal; rhan o 'Gelteg P' oedd Brythoneg , rhagflaenydd y 
Gymraeg) . Gaeleg a Manaweg ydyw'r ieithoedd Goideleg 
eraill. Maent yn fwy tebyg i'w gilydd nag ydyw'r 
Gymraeg i'r Gernyw eg a'r Llydaweg. Bu ymfudo rhwng 
Iwerddon a gorllewin yr Alban am ganrifoedd, ac mae 
traddodiad llenyddol y Wyddeleg a'r Aeleg yn tarddu o'r 
traddodiad Hen Wyddeleg ac orgraff y ddwy iaith yn 
rhannu nodweddion cyffredin. Fel yn achos y Gymraeg 
mae'n arfer rhannu hanes yr iaith yn dri chyfnod, sef 
Gwyddeleg Diweddar, Gwyddeleg Canol a Hen 
Wyddeleg . 

Sefyllfa heddiw 


Mae'r Wyddeleg wedi cilio fel iaith gymunedol naturiol 
llawer mwy na'r Gymraeg, ond mae gan yr ardaloedd lle 
mae Gwyddeleg yn dal yn iaith lafar gymunedol 



Gwyddeleg 

Gaeilge 

Siaredir yn 

Gweriniaeth Iwerddon (1.77 
miliwn)W 

Y Deyrnas Unedig (95,000) 
America (18,000) 

Yr Undeb Ewropeaidd (iaith 
swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd) 

Rhanbarth 

Gaeltachtaí, ond siaredir ar 
draws Iwerddon gyfan 

Cyfanswm 

391,470 rhugl neu siaradwyr 

siaradwyr 

brodorol (1983)[ 2 J 

Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae 

1.77 miliwn o bobl (3 oed a 
throsodd) yn y Weriniaeth yn 
gallu siarad GwyddelegW 

Teulu 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol 

■ Celteg 

■ Celteg Ynysig 

■ Goidelic 

■ Gwyddeleg 

System 

Lladin (Amrywiad ar yr 

ysgrifennu 

Wyddeleg) 

Statws swyddogol 


laith 

■ |Gweriniaeth Iwerddon 

swyddogol yn 

] Yr Undeb Ewropeaidd 

laith leiafrifol 

Y Deyrnas Unedig- 

gydnabyddedig Gogledd Iwerddon 

yn 

Rheoleiddir 

Foras na Gaeilge 

gan 

Codau ieithoedd 

ISO 639-1 

ga 

ISO 639-2 

gle 

ISO 639-3 

gie 


































gydnabyddiaeth swyddogol. Nifer o ardaloedd bach 
gwledig ydynt, wedi'u gwasgaru ar draws saith sir, a elwir 
gyda'i gilydd yn ardaloedd y Gaeltacht. 


Wylfa leithoedd 


Blwyddyn 

Nifer y siaradwyr 
Gwyddeleg 

Canran y siaradwyr 
Gwyddeleg 

1861 

1,077,087 

24.5 

1871 

804,547 

19.8 

1881 

924,781 

23.9 

1891 

664,387 

19.2 

1901 

619,710 

19.2 

1911 

553,717 

17.6 

1926 

543,511 

18.3 

1926 

540,802 

19.3 

1936 

666,601 

23.7 

1946 

588,725 

21.2 

1961 

716,420 

27.2 

1971 

789,429 

28.3 

1981 

1,018,413 

31.6 

1986 

1,042,701 

31.1 

1991 

1,095,830 

32.5 

1996 

1,430,205 

41.1 

2002 

1,570,894 

41.9 

2006 

1,656,790 

40.8 

2011 

1,774,437 

40.6 



■> 50 % 

■ 45 - 50 % 

■ 40 - 45 % 
□ 35 - 40 % 
□< 35 % 


Sefyllfa'r Wyddeleg yn 2007. 


Sail: Iwerddon gyfan at 1926, y Weriniaeth ers hynny^ 

Rhai geiriau Gwyddeleg 

■ Bó - buwch 

■ Fear / Duine - gŵr / dyn 

■ Gealach - lleuad (lloer) 

■ Grian - haul 

■ Sliabh - mynydd 

■ Trá - traeth 

■ Maith - da 

■ Glan - glân 

■ Beag - bach 

■ Mór - mawr 

■ Leabhar - llyfr 

■ Gorm - glas 

■ G/as - gwyrdd 































■ Dubh - du 

■ Tine - tân 

■ Am - amser 

■ Aimsir - tywydd 

Rhaì Ymadroddion 


■ D/'a Dhuit - siwmai / sut mae? 

■ Conas atá tú? - sut wyt ti? /sut ydych chi? 

■ An-mhaith - da iawn 

■ Go raibh maith agat - diolch 

■ Mise freisin - finnau hefyd 

■ B'fhéidir - efallai 

■ Níl a fhios agam - Dw i ddim yn gwybod / Wn i ddim 

■ Ba mhaith liom... - Hoffwn i... 

■ Cad is ainm duit? - Beth yw'ch enw chi? 

■ Seán is ainm dom - Fy enw i yw Seán 

■ Is mise Seán - Seán wyf i 

■ Le do thoil - os gwelwch yn dda 

■ Ní thuigim - Dw i ddim yn deall 

■ NíHm cinnte - Dw i ddim yn siŵr 

■ Cá bhfuil an t-ostán? - Ble mae'r gwesty? 

■ An dtuigeann tú Gaeilge?" - Wyt ti'n deall Gwyddeleg? 

■ Tuigim beagán Gaeilge." - Rwy'n deall tipyn bach o Wyddeleg 

■ Is breá liom.. - Rwy'n hoffi... 

■ Tá sé fuar inniú - Mae hi'n oer heddiw. 

■ Tá brón orm - Mae'n flin gyda fi / mae'n ddrwg gen i 

■ Slán - Hwyl 


Cymariaethau â Chymraeg 


Y Rhifau 



Y Storì'wr 
Gwyddeleg a'i 
chwedlau gan 
J. E. Caerwyn 
Williams 







Cymraeg 

un 

dau 

tri 

pedwar 

pump 

chwech 

saith 

wyth 

naw 

deg 

Gwyddeleg 

aon 

dó 

trí 

ceathair 

cúig 

sé 

seacht 

ocht 

naoi 

deich 


Rhagenwau 


Cymraeg 

fi/i 

ti 

fe/e 

hi 

ni 

chi 

nhw 

Gwyddeleg 

mé 

tú 

sé / é 

sí / í 

sinn 

sibh 

iad 


Meddiant 


Cymraeg 

fy nhŷ 

dy dŷ 

ei dŷ 

ei thŷ 

ein tŷ 

eich tŷ 

eu tŷ 

Gwyddeleg 

mo theach 

do theach 

a theach 

a teach 

ár dteach 

bhur dteach 

a dteach 


Gw - F 


Cymraeg 

gŵr 

gwyn 

gwell 

gwin 

gwlyb 

gwir 

gwan 

gwyddbwyll 

gwylan 

Gwyddeleg 

fear 

fionn (golau) 

fearr 

fíon 

fliuch 

fíor 

fann 

ficheall 

faoileán 


P-C 


Cymraeg 

pa 

pwy 

pen 

pedwar 

pump 

plant 

mab 

Pasg 

pawb 

pren 

Gwyddeleg 

cad 

cé 

ceann 

ceathair 

cúig 

clann 

mac 

Cáisc 

cách 

crann 


H-S 


Cymraeg 

haul 

halen 

haf 

hen 

hynny 

hi 

Gwyddeleg 

súil (llygad) 

salann 

samhradh 

sean 

sin 

sí 


Gweler hefyd 


■ Gaeltacht 

■ Llenyddiaeth Wyddeleg 



Argraffiad Gwyddeleg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Cyfeiriadau 


1. Tabl 10 Cyfrifiad 2011 (http://www.cso.ie/en/census/census2011reports/census2011profile9wh 

atweknow-educationskillsandtheirishlanguage/) 

2. Ethnologue, Gaelic, Irish: a language of Ireland (http://www.ethnologue.com/show_language.as 
p?code=gle) 

3. Ffynhonnell: Cyfrifiadau. Tablau CD941 a CD978 Cyfrifiad 2011 (http://www.cso. ie/en/census/c 

ensus2011reports/census2011profile9whatweknow-educationskillsandtheirishlanguage/) 


Dolenni allanol 


■ Lexicelbjgeiriadur ar-lein Cymraeg-Gwyddeleg (http://www.lex 

icelt.org/cymraeg.html) 


Wiciadur Chwiliwch am Gwy ddeleg 
yn Wiciadur. 












































































■ Gwefan swyddogol Foras na Gaeilge (http://www.gaeilge.ie/) (Bwrdd yr laith Wyddeleg) 

■ Cymdeithas Cyfieithwyr Gwyddeleg (http://www.translatorsassociation.ie/content/view/26/48/) 

(<Cumann Aistritheoirí agus Teangairí na hÉireann) 

■ Wicitestun Gwyddeleg (https://wikisource. 0 rg/wiki/Main_Page:Gaeilge) 

■ Gwyddeleg ar y rhyngwyd (http://www.smo.uhi.ac.uk/gaeilge/gaeilge.html) ( Gaeilge ar an 
ghréasárí) 

■ Geiriadur termau Gwyddeleg (http://www.focal.ie/Home.aspx) ( Focal.ie) 

■ Papur newydd wythnosol (http://www.foinse.ie) ( Foinse ) 

■ Myfyrwyr Gwyddeleg (http://www.daltai.com) (Daltaí na Gaeilge) 

■ Gaelscoileanna (http://www.gaelscoileanna.ie) - addysg drwy gyfrwng yr Wyddeleg 

leithoedd Celtaidd/Celteg 



Brythoneg - (P-Celteg) 



Goideleg - (Q-Celteg) 

1 1 ma ►!<< 


Llydaweg ■ C ernyw eg ■ Cymraeg | Gwy ddeleg ■ Manaweg ■ Gaeleg yr Alban 

Gwelwch hefyd: leithyddiaeth ■ Y Celtiaid ■ Gwledydd Celtaidd 


s \ 
v:/ 

•Ẅ 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Gwyddeleg&oldid=10370192" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 27 Mai 2020, am 01:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 























